Labanan ang 
terorismo ng 


AYAN 


pasistang 
estado! 


Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral 


ula huling kwarto ng 2004, 
Mio pinaigting ng pa- 

pet at pasistang rehimeng 
US-Arroyo ang pandarahas at pani- 
nibasib nito sa ligal na demokrati- 
kong kilusan at sa kinakatawan ni- 
tong mga manggagawa, magsasa- 
ka, kabataang estudyante, mga ka- 
wani, propesyunal at iba pang lu- 
malaban sa pambubusabos, pang- 
aapi, kabulukan at pagkapapet ng 
rehimen. Sa utos ni Arroyo at mga 
imperyalistang amo nito, parang 
mga asong ulol na namamaslang at 
nandudukot ang mga death squad 
ng AFP. Ang brutalidad na kasalu- 
kuyang inihahasik nito ay kabilang 
na sa pinakamalupit sa kasaysayan 
ng bansa. Walang pakundangan ni- 
tong nilalabag ang mga karapa- 
tang-tao, internasyunal na maka- 
taong batas at mga pormal na ko- 
mitment ng papet na estado, gaya 
ng CARHRIHL. 

Taliwas sa nais palabasin ng 
AFP, malinaw sa padron ng mga 
pagpatay at pagdukot 
na ang mga ito ay hin- VE 
di hiwa-hiwalay na ga- 
wa-gawa ng mga grupong 
vigilante. Isa itong sen- 
tralisadong kampanya na 
inorganisa at pinondohan \ 
sa pinakamataas na antas 
ng pamunuan ng AFP at pa- y 
pet na estado. 

Pambansa ang 


ajf 


saklaw, 


mahigpit ang koordinasyon at ma- 
linaw ang pokus ng mga pag-atake. 
Karamihan sa mga ito ay ipinatu- 
pad ng mga yunit sa ilalim ng Phi- 
lippine Army bagamat sangkot din 
ang iba pang yunit ng AFP. Naka- 
konsentra at pinakamasahol ang 
mga pagpaslang at pagdukot sa 
mga lugar na tinukoy na prayoridad 
ng pambansang pamunuan ng AFP. 
Dito ibinubuhos ng AFP ang mga 
tropa at lohistika nito. Sa mga lu- 


ZA A 


| SSS 1a] M 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Abril 25, 2005 
www.philippinerevolution.org 


gar din na ito pinakakonsentrado 
ang mga kampanya at operasyong 
militar. Ganito ang ginawa ng AFP 
sa Mindoro at Southern Tagalog 
noong 2001-2004 at sa Central 
Luzon mula ikalawang hati ng 
2004. Kaakibat ng mga pagpatay 
ang pinaigting na pagmamanman, 
pananakot at panggigipit. Pinag- 
iibayo rin ng AFP ang anti-komu- 
nistang paninira na pinamumunu- 
an ng mga kilalang upisyal at yunit 


ng mga batalyong impantri at yu- 
nit paniktik. 

Ang mga pumapatay at dumu- 
dukot ay sagana sa pondo, sasak- 
yan, sandata at tauhan at hindi na- 
ngingiming sumalakay kahit sa mga 
lugar na malapit sa mga detatsment 
at kampo ng PNP at AFP. Awtomati- 
kong itinatanggi ng AFP ang kani- 
lang pananagutan sa mga pagpa- 
tay. Sadyang nakapang-iinsulto sa 
talino ng publiko ang walang kaa- 
bug-abog na pagsisinungaling ng 
mga upisyal militar: sa ilang kaso'y 
pilit na pinalalabas na BHB ang na- 
sa likod ng mga pasistang krimen, 
habang sa ibang kaso nama'y mga 
“anti-komunistang grupong vigilan- 
te” ang kanilang idinidiin. 

Malinaw ang basbas ni Arroyo, 
hindi lamang sa pagbibingi-bingi- 
han at pagbubulag-bulagan sa mga 
kahayupang nagaganap, kundi pati 
sa pagpapabuya sa mga pinakama- 
sahol na mga pasistang berdugo 
gaya ni Jovito Palparan. 

Tila walang pagkatighaw ang 
pagkauhaw sa dugo ng mga sagad- 
saring papet at pasista. Hindi tu- 
mitigil sa pagbabanta ng higit 
pang pasistang karahasan at panu- 
nupil ang mga kagaya nina Norber- 
to Gonzales, Angelo Reyes, Efren 
Abu, Romeo Dominguez at Jovito 
Palparan. Iginigiit ng papet at pa- 
sistang rehimen ang pag-apruba sa 
batas na “anti-terorismo” na por- 
mal na maglilimita sa mga kalaya- 
ang sibil sa ngalan ng “gera laban 
sa terorismo.” Sa kabila ng salu- 
ngat na pasya ng Korte Suprema at 
malawak na pagtutol, ipinipilit ni- 
to ang pagpapairal ng sistema sa 
pambansang ID sa pamamagitan ng 
kautusang ehekutibo para sa mas 
mahigpit na pagmamanman sa ma- 
mamayan at pagkontrol sa kanilang 
kilos. Itinutulak ang pagbabawal 
sa paglalathala o pagsasahimpapa- 
wid ng mga pahayag ng mga diu- 
mano'y “terorista”. 

Sunud-sunod ang paglapasta- 


ngan sa usapang pangkapayapaan 
sa pagitan ng GRP at NDFP. Una na 
rito ang pagtanggi ng rehimen na 
igalang at ipatupad ang iba't ibang 
kasunduan at lantarang pakikipag- 
sabwatan sa imperyalismong US sa 
paglilista sa Partido, BHB at pu- 
nong konsultant pampulitika ng 
peace panel ng NDFP bilang “tero- 
ristang internasyunal.” Iniinsulto 
nito ang NDFP sa pamamagitan ng 
paggigiit na tahasang sumurender 
ito at pagbabanta sa buhay ng 
pangkalahatang abugado ng peace 
panel nito na si Atty. Romeo 
Capulong. Ang paghahasik ng pa- 


I 


N MA 
NG ji N NA N [ 
NAUNA IN 
LR 

i 


| Hiraya NOUN 
| KA P 
hg 
p 
$ 7 ra 


CA 


ING 


Sari 


Gin 3 


ng dayuhang interbensyong militar 
mismo ay mga lansakang paglabag 
sa pundamental na diwa at mali- 
naw nang mga napagkasunduan ng 
dalawang panig. Nangingibabaw sa 
tuktok ng papet na estado ang pa- 
nanaw na sumasalig sa solusyong 
militar at pasistang terorismo para 
wakasan ang armadong labanan sa 
loob ng bansa at patahimikin ang 
sambayanang labis nang ligalig. 
Hindi dapat maliitin ang mga sa- 
tsat ni Norberto Gonzales at mga 
kasabwat niya tungkol sa mas ma- 
lalaki pang asasinasyong pulitikal. 

Muling namamayani ngayon 
ang patakaran ng paggamit ng ka- 
may na bakal ng papet at reaksyu- 
naryong estado. Ang mga liberal 


demokratikong palamuting igina- 
yak sa paghaharing malaking kum- 
prador at malaking panginoong 
maylupa pagkatapos mapabagsak 
ang pasistang diktadurang US- 
Marcos--bagamat marupok mula't 
sapul at patuloy na natatapyasan 
sa paglipas ng mga taon--ay lalo 
pang pinagpupunit-punit ng riyali- 
dad at patakaran ng rumaragasang 
pasistang terorismo at panunupil. 
Kahit walang pormal na deklara- 
syon, pinaiiral ang pasistang pag- 
haharing militar sa buong kapuluan 
laban sa malalawak na seksyon ng 
lipunan na nagpuprotesta at suma- 
salungat sa arbitraryong pagba- 
bansag sa kanila bilang mga “tero- 
rista” at kaaway ng estado at sa la- 
hat ng sumusuporta at sumisim- 
patya sa kanila. Ito ay panibago na 
namang pihit sa patuloy na pagka- 
bulok at pagsahol ng sistemang 
malakolonyal at malapyudal. 

Sa harap ng hindi mapigil na 
paglala ng krisis sa ekonomya, ma- 
bilis na tumitinding pagkakahiwa- 
lay ng naghaharing rehimen, ma- 
lubhang diskuntento ng masa ng 
sambayanan at patuloy na paglakas 
ng armadong rebolusyon---isina- 
sangkalan ng naghaharing papet at 
pasistang pangkating Arroyo ang 
banta ng terorismo ng Abu Sayyaf 
upang magsagawa ng sarili at mas 
malawakang pasistang terorismo 
para paralisahin sa takot ang kara- 
niwang mamamayan, magbunsod 
ng todo at maruming digma laban 
sa rebolusyonaryong kilusan, at 
patahimikin pati ang kanilang mga 
reaksyunaryong karibal sa pulitika. 
Sa pangungunyapit sa kapangyari- 
han at burukratikong kulimbat, ang 
naghaharing pangkatin ay nagha- 
hasik ng pasistang lagim at nakiki- 
pagsabwatan sa imperyalismong US 
sa pagpapatindi ng dayuhang in- 
terbensyong militar. 

Imperyalismong US ang pangu- 
nahing tagasulsol ng rumaragasang 
pasistang terorismo ng papet na es- 


ANG BAYAN Mayo 25, 2005 


tado. Katunayan, nauna pa ang US 
sa pangkating Arroyo sa pagsang- 
kalan sa kalat-kalat na terorismo ng 
Abu Sayyaf para bigyang-matwid 
ang kanilang papatinding interben- 
syong militar. Tuwing may bagong 
Balikatan at may bagong dating na 
pulutong ng mga tropang Amerika- 
no, halos palaging kasabay na mu- 
ling sumusulak ang banta ng Abu 
Sayyaf (na napakaraming ulit nang 
idineklarang malapit nang madu- 
rog) at ang walang tigil na “anti- 
teroristang” pag-iingay. 

Ang US, sa pamamagitan pa- 
ngunahin ng embahada at Pacific 
Command nito, ang Malakanyang 
at AFP ang nangunguna sa korus 
ng “anti-teroristang” pananakot at 
pagtutulak ng mabagsik na kam- 
panya at mga restriksyon. Para big- 
yang-matwid ang pagpapalawak 
hanggang Luzon ng interbensyong 
militar na inumpisahan sa timog- 
kanlurang Mindanao, tusong isi- 
nangkalan ng US ang “anti-teroris- 
mo” at pagbibigay ng “ayudang ma- 
katao” sa mga sinalanta ng bagyo 
at pagguho ng lupa sa Quezon at 
Aurora. Ginamit nilang dahilan ang 
seguridad ng mga tropang Amerika- 
no para tambakan ng mga tropang 
papet ang kahabaan ng Sierra Mad- 
re sa Central at Southern Luzon at 
bigyang-daan ang ibayong pagtindi 
ng pasistang terorismo sa mga ba- 
haging ito at kalapit na lugar. Ang 
pag-igting ng pasistang terorismo 
sa Bicol, bukod sa pagdalas ng pag- 
bisita ng mga upisyal militar ng US 
dito para diumano sa mga proyek- 
tong “kawanggawa” (humanitarian 
assistance), ay malinaw na prepara- 
syon din sa panghihimasok ng mga 
tropa ng US sa rehiyon. 

Bakas na bakas ang lagda ng US 
sa “anti-teroristang” saywar at ma- 
ruming gera na kasalukuyang iniha- 
hasik ng AFP at papet na rehimeng 
US-Arroyo. Nariyan ang madugong 
pang-iintriga laban sa mga pwer- 
sang progresibo at anti-imperyalis- 


ANG BAYAN Mayo 25, 2005 


ta, ang paggamit ng mga death 
squad bilang sentro ng 
mga operasyon ng 
papet na hukbo at 
makinaryang pa- 
niktik at ang 4 
walang patu- $ 
manggang pa- N 
nanalasa at 
pangwawasak. Ka- 
sabay nito | 
pakyawang pagla- Ft. 
pastangan sa ba- MiK Ro 
tas at makataru- Wg 
ngang proseso “ AN 
habang walang- 
kahihiyang nag- £ 
mamalinis at 
nagmamagaling. Tatak ito ng maru- 
ruming taktika ni John Negroponte, 
kasalukuyang hepe ng US National 
Counter-Terrorism Center, at ng 
Central Intelligence Agency ng US 
sa Nicaragua, El Salvador, Honduras 
at Guatemala noong dekada 1980; 
Operation Phoenix noong maagang 
bahagi ng dekada 1970 sa Viet- 
nam; at Operation Gladio sa Italy 
at Europe pagkatapos ng Ikala- 
wang Digmaang Pandaigdig. Bago 
ang kasalukuyang bugso ng pasis- 
tang terorismo ng AFP at papet na 
rehimeng US-Arroyo, nalantad ang 
pagkasa ng US ng “Salvadoran Op- 
tion” sa gerang “anti-terorista”: 
ang pagbubuo at pagtatalaga ng 
mga sikretong grupong paniktik at 
hit squad sa Pilipinas at iba pang 
bansa. Ang mga ito ay hindi nag- 
papakilalang sundalo ng US at hin- 
di laging mamamayan ng US. 
Pangunahing stungkulin ng natu- 
rang mga grupo ang mag-espiya, 
tumukoy ng target na mga “teroris- 
ta” at simpatisador nila, at magsa- 
gawa ng mga “pagtira”. Sikretong 
binuo at ipinatutupad ng Pentagon 
ang programang ito labas na sa 
superbisyon ng Kongreso ng US. 
Itinutulak ng US ang pagbaba- 
sura ng negosasyong pangkapaya- 
an ng GRP-NDFP at GRP-MILF at 


= ang pagpapatindi ng mga 
Ry kontra-rebolusyonaryong 
$ kampanyang militar. Ang 
. pangunahing interes 
j nito ay paigtingin ang 
f interbensyong mili- 
J tar, palakasin ang im- 
prastruktura para sa 
mga pwersang militar 
nito, umabante mula 
sa kasalukuyang pu- 
masok sa bansa at gu- 
mamit ng mga pasili- 
dad (access rights) 
tungo sa karapatang 
mm magbase at sa gayo'y 
a palakasin ang Pilipi- 
nas bilang base para sa agresyon 
sa East Asia. Kontrol sa pagkuku- 
nan ng langis at natural gas, pama- 
mayani sa isang pangunahing sen- 
tro ng ekonomyang internasyunal, 
at paghadlang sa pag-angat ng 
China bilang dominanteng kapa- 
ngyarihan—ang nasa kaibuturan 
ng pagpapalakas sa militar ng US 
sa Pilipinas at East Asia. Esensyal 
sa estratehiya ng US ang patuloy 
na paglikha ng tensyon kung saan 
wala, ang pagpapaigting nito kung 
saan kulang, at ang maksimum na 
pagsasamantala sa alimpuyo ng 
mga gulo sa rehiyon. 

Ang pagpapaigting ng pasis- 
tang terorismo ng papet na estado 
na direktang kaugnay ng pinapaig- 
ting ding dayuhang interbensyong 
militar ay desperadong hakbang ng 
patuloy na gumuguhong papet, pa- 
sista at reaksyunaryong paghahari 
ng malaking burgesyang kumprador 
at uring panginoong maylupa. Pero 
sa halip na lutasin, lalo lamang ni- 
tong paglalagablabin ang napaka- 
lala nang krisis sa ekonomya at pu- 
litika ng bulok na naghaharing sis- 
tema. Ang pinatinding pang-aapi 
kakabit ng walang habas na pang- 
huhuthot at pambubusabos ay nag- 
tutulak sa malawak na masa ng 
sambayanan na tumindig at luma- 
ban. 


Puspusang labanan ang pambubusabos, 


pasistang terorismo at dayuhang interbensyong militar 
at isulong ang pakikibakang bayan at digmang bayan 
sa mas mataas na antas 


ng pinag-ibayong kontra-rebo- 

lusyonaryong kampanya at pa- 
nanalakay ay malaking hamon sa 
Partido at mga pwersang progresi- 
bo. Layunin nitong magdulot ng 
matinding pinsala sa hanay ng ma- 
mamayang lumalaban. Ngunit sa 
pamamagitan ng puspusang pagla- 
ban, ubos-kayang pagsusulong ng 
mga pakikibakang armado at di-ar- 
mado, iligal at ligal sa patnubay ng 
linya ng demokratikong rebolu- 
syong bayan at matagalang dig- 
mang bayan, ang pagpapaigting ng 
mga pasistang atake ay bubwelta 
rin sa kaaway. Inuudyok nito ang 
matinding galit ng mamamayan at 
itinutulak silang isulong ang rebo- 
lusyon sa panibago at mas mataas 
na antas tungo sa estratehikong 
pagpapahina sa reaksyon. 

Mahigpit na tungkulin ng Par- 
tido na pamunuan ang malawak na 
masa ng sambayanan sa pakikiba- 
ka sa labis-labis na pambubusa- 
bos, pasistang terorismo at dayu- 
hang interbensyong militar. Buong 
tatag na pamunuan ang pakikiba- 
ka ng masang malaon nang hinu- 
huthutan at inaapi upang ipag- 
tanggol ang kanilang mga demok- 
ratikong kapakanan at karapatan 
at papagbayarin nang mahal ang 
papet at pasistang rehimen, ga- 
yundin ang imperyalistang amo 
nito. Mahigpit na iugnay ang 
pakikibaka laban sa pasismo sa 
mga pakikibaka laban sa pambu- 
busabos at dayuhang interben- 
syong militar. Buuin ang pinaka- 
malawak at pinakamalakas na kilu- 
san at nagkakaisang prente para 
ibagsak ang papet at pasistang re- 
himeng US-Arroyo at itaguyod ang 


4 


pambansang kalayaan 
at demokrasya. Po 
Magpursigi sa 
ligal na pakiki- 
bakang masa at igiit 
ang pagsusulong ng 
ligal na demokrati- 
kong kilusan—ha- 
bang pinalalawak at 
pinalalakas ang kilu- 
sang lihim. 
Pangunahing layu- 
nin ng mga pasistang 
atake ang idiskaril at 
supilin ang ligal na 
demokratikong kilu- 
san—sugpuin ang ki- 
lusang protesta, idis- 
karil ang mga organi- 
sasyong masang militanteng nag- 
tatanggol sa kapakanan ng mama- 
mayan, patahimikin at paralisahin 
sa sindak ang mamamayang ligalig 
sa krisis, tugisin ng bala ang mga 
progresibong partido at elemen- 
tong hindi nakayang talunin sa 
pandaraya, pananakot at terorismo 
noong nakaraang eleksyon, at pigi- 
lan silang muling manalo sa susu- 
nod na reaksyunaryong eleksyon. 
Sa gayon, tantya ng sagadsaring 
papet at pasistang rehimen na mas 
maluwag nitong mapipiga ang mga 
uring pinagsasamantalahan at 
magagawa ang mas masahol pang 
mga kabuhungang pasista nang 
walang pangamba ng ganting-sikad 
sa pulitika. Balak nitong gawin sa 
buong kapuluan ang madugong 
kampanya ng panunupil na isinaga- 
wa nito sa Mindoro. 
Hindi dapat magpasindak sa 
mga pasistang terorista. Sa halip, 


Hi 
r2? 


aap NP i 


| k A 

buong tapang na patindihin ang 
mga protesta at pakikibakang masa 
ng mga manggagawa, magsasaka, 
malamanggawa, kabataang-estud- 
yante, mga empleyado, maliliit na 
propesyunal at iba pang demokrati- 
kong uri at saray. Ang mga tagum- 
pay sa mga pagbubunsod ng mga 
protesta at pakikibakang masang 
nagtatamasa ng pinakamalapad na 
suporta at paglahok ng masa ang 
pinakamatibay na kalasag at pina- 
kamabisang sandata laban sa pa- 
sistang pandarahas. 

Upang pangibabawan ang pa- 
nanakot, panlilinlang at paninikil 
ng papet at pasistang rehimen, 
kailangan ang higit ding pagsisi- 
nop at pagpapaunlad sa pag-oor- 
ganisa, pagpukaw, paghahanda at 
pagpapakilos sa masa. Ang mas 
malupit at mas hibang na pasis- 
tang pandarahas ay madadaig la- 
mang ng ibayong laki, kapal at ta- 


ANG BAYAN Mayo 25, 2005 


pang ng mga protesta at pakikiba- 
kang masa. Dapat magsikhay 
upang lutasin ang mga sagka at 
problema sa malawakang pag-oor- 
ganisa sa masa at pagpapalakas ng 
mga protestang masa. 

Kailangang militanteng igiit ng 
mga ligal na demokratikong pwer- 
sa ang kanilang katayuan at mga 
karapatang naipagwagi sa nakara- 
an. Marami silang matututunan sa 
magigiting na pakikibaka ng mga 
progresibong pwersa sa Mindoro at 
Southern Tagalog. Ang lahat ng 
paraang ligal at tradisyunal ay gi- 
namit upang igiit ang demokrati- 
kong karapatan ng mamamayan sa 
sama-samang pag-oorganisa at 
pagkilos at malayang pagpapaha- 
yag. Kailangan nilang puspusang 
kontrahin ang mga paninira, kasi- 
nungalingan at pananakot sa mga 
ligal na organisasyon at pagkilos. 
Kailangan nilang ilantad, tuligsain 
at ihingi ng katarungan ang bawat 
kaso ng pasistang panggigipit at 
pananalakay. Tuluy-tuloy na ilan- 
tad at tuligsain ang mga pinaka- 
masahol na pasistang berdugo. 

Ang mga ligal na organisasyon 
ay obligadong sumalig sa mga ligal 
at depensibong paraan para ipag- 
tanggol ang kanilang sarili. Pero 
hindi ito nangangahulugan ng 
kumpletong kawalang-laban sa 
mga pasistang pang-aatake. Kaila- 
ngan silang matuto at magpaunlad 
ng mga pamamaraang akma sa li- 
gal na demokratikong kilusan. Ang 
kanilang mga sensitibong impor- 
masyong internal ay kailangang 
ipagkait sa mga pasistang pwersa. 
Kailangan ang pagmamasid at pa- 
ngangalaga laban sa pananabota- 
he at panggugulo. Kailangan ni- 
lang magpundar ng sistema ng 
pagkilos at komunikasyon at lam- 
bat ng suporta na isinisikreto sa 
mga pasista upang saluhin ang si- 
numan sa kanila na nasa peligrong 
dukutin, pahirapan o patayin ng 
kaaway. 


ANG BAYAN Mayo 25, 2005 


Paigtingin ang pakikidig- 

mang gerilya at pakikiba- 
kang antipyudal sa kanayunan. 

Pinatatampok ng pananalasa 
ng pasistang terorismo at dayu- 
hang interbensyong militar ang 
pangangailangan at estratehikong 
halaga ng matagalang digmang 
bayan. Dapat paigtingin ang paki- 
kidigmang gerilya at palaganapin 
at padalasin ang mga taktikal na 
opensiba upang lipulin at disarma- 
han ang mga pwersang papet at 
pasista, gayundin ang mga tro- 
pang Amerikano na direktang su- 
masalakay sa mga rebolusyonar- 
yong pwersa. Hindi masasalag at 
mabibigo ang terorismo at brutal 
na gera ng papet at pasistang es- 
tado kung walang malaganap at 
maigting na pakikidigmang gerilya 
kasabay ng malawak at matinding 
mga protesta at pakikibakang ma- 
sa. 

Bukod sa mga batayang takti- 
kal na opensiba para lipulin at dis- 
armahan ang kaaway na mga tro- 
pa, kailangang isagawa ang mga 
espesyal na taktikal na opensiba. 
Layunin ng huli ang idiskaril ang 
mga operasyong militar at pasis- 
tang panunupil ng kaaway. Maaa- 
ring arestuhin at alisan ng kakaya- 
han ang pinakamasahol na mga pa- 
sistang berdugo at kriminal mag- 
ing sa kanilang mga kuta sa kalun- 
suran. 

Habang 
nauulol sa 
kabuhungan 
at brutalidad 


LI SS ps 
j YE SS 
peg bs // SN N; 
Cg Jc LO 


X N LS k -a è 
RNY NN ! 
EJ ARRIR: 
ALI IR 


ang mga pwersang papet at pasis- 
ta, kailangan namang lalong mag-- 
sinop ang BHB sa pagtalima sa 
mga alituntunin sa digma kabilang 
ang makataong pakikitungo sa 
mga bihag, mga sumusuko at wala 
nang kakayahang lumaban. Kaila- 
ngang ipakita sa lahat ang ganap 
na pagkakaiba ng patriyotiko at 
demokratikong katangian ng BHB 
sa papet at pasistang katangian ng 
reaksyunaryong AFP at PNP upang 
lalong ihiwalay ang mga pwersa ng 
kaaway. Kailangang patuloy na 
abutin at organisahin ang mga ele- 
mentong patriyotiko, demokratiko 
at sinsero sa loob ng AFP at PNP. 
Kailangang palawakin at pala- 
kasin ang kilusan at pakikibakang 
antipyudal sa kanayunan at ang 
iba pang kampanya at pakikiba- 
kang masa ng mga magsasaka at 
manggagawang bukid. Ilang ulit 
na mas masahol sa kanayunan ang 
pasistang terorismo ng estado 
kumpara sa kalunsuran. Kai- 
langang palakasin ang kilu- 


sang lihim at paunlarin ang lihim 
na pagkilos sa mga baryo laluna sa 
saklaw ng mga baseng gerilya. Kai- 
langang malawakang buuin ang 
mga yunit milisya at mga kwerpo 
sa pagtatanggol-sa-sarili para 
magbantay at tumulong sa pagsug- 
po sa mga espiya ng kaaway, sa pi- 
nakamasahol na kontra-rebolusyo- 
naryo at karaniwang mga kriminal. 

Sa harap ng pag-igting ng pa- 
sistang terorismo, mga kampanya 
at operasyong militar ng papet na 
hukbo at dayuhang interbensyong 
militar, kailangang higit pang mag- 
pakahusay sa mga taktikang gerilya 
at mas sinupin ang pangangalaga 
sa seguridad ng mga pwersang ge- 
rilya. Mahigpit na ipatupad ang 
mga tuntunin sa seguridad sa pag- 
gamit ng mga kagamitang elektro- 
niko at sa pangangalaga ng mga 
sensitibong impormasyon. 

Masikhay na paunlarin at tup- 
din ang mga rekisito sa pulitika, 
militar, organisasyon, ekonomya at 
kultura para sa pagsusulong ng 
digmang bayan tungo sa panggit- 
nang bahagi ng estratehikong de- 
pensiba. 


Kabigin ang pinakamarami at 

ihiwalay at labanan ang pina- 
kamakitid na target: ang nagha- 
haring rehimeng US-Arroyo at 
ang mga sagadsaring papet at 
pasistang galamay nito. 

Kritikal sa pagbigo sa pasistang 
terorismo at dayuhang interben- 
syong militar ang ibayong pagpapa- 
lawak sa nagkakaisang prente at 
paghihiwalay sa papet at pasistang 
rehimen. Tinatarget ng pamamas- 
lang, pananakot at panggigipit hin- 


di lamang ang mga organisadong 
progresibong pwersa kundi maging 
ang mga alyado at simpatisador ni- 
la. Sa kanayunan, matinding bina- 
bantaan ang mga lokal na upisyal at 
mamamahayag na mapagkaibigan o 
di kaya'y nagbibigay ng patas na 
puwang sa mga progresibong pwer- 
sa. Sa pamamagitan ng dahas at ka- 
lupitan, tinatangka ng papet at pa- 
sistang rehimen na alisan ang mga 
progresibong pwersa ng malawak na 
ugnay at impluwensya sa masa. 
Kailangang makipaggitgitan sa 
mga pasista para ipagtanggol at 
panatilihin ang pinakamalawak na 
ugnay sa mga patriyotiko, demo- 
kratiko at makapagkaibigang pwer- 
sa at elemento sa lahat ng antas. 
Kailangang higit pang pahigpitin 
ang koordinasyon at pakikipagtu- 
lungan sa mga kaibigan at taga- 
suporta at gamitin ang lahat ng 
pamamaraang pulitikal, ligal at 
ekstraligal para labanan ang mga 
pasistang atake sa kanila. 
Kailangang mas maluwag pang 
ibukas ang pinto sa pakikipagkaisa 
sa pinakamalapad na posibleng ha- 
nay ng mga pwersang patriyotiko, 
demokratiko at makapagkaibigan at 
ituon ang pinakamalakas na bigwas 
sa pinakamasahol na target. Ang 
mga ligal na progresibong organi- 
sasyon at alyansang sektoral at 
multisektoral ay dapat mag-ukol ng 
partikular na pansin sa pagpapala- 
wak at pagpapalakas ng gawaing 
alyansa sa loob at labas ng kani-ka- 
nilang sektor at saklaw. Lumalawak 
araw-araw ang hanay ng mga pro- 
pesyunal at intelektwal, mga taong 
simbahan, peryodista at brodkas- 
ter, iba pang sektor ng petiburge- 


syang lunsod, at mga panggitnang 
burgesya, na napupukaw, tumitin- 
dig at nagpapahayag laban sa na- 
pakalalang krisis sa ekonomya, ta- 
lamak na korapsyon at kabulukan, 
mga pasistang kabuhungan at lan- 
sakang paglapastangan sa pamban- 
sang interes at soberanya. Dapat 
engganyuhin ang kanilang pagla- 
ban, kunin ang kanilang suporta 
para sa pakikibaka ng batayang ma- 
sa at palakasin ang pakikipagtulu- 
ngan sa kanila. Sa gayon, ibayong 
mapapatindi ang pagkakahiwalay 
ng papet at pasistang rehimen. 

Ang mga grupo at elementong 
sagadsaring anti-Komunista at an- 
ti-Partido--kung hindi man taha- 
sang naging papet at pasista mis- 
mo dahil sa kanilang panatikong 
pagkamuhi sa komunismo at sa 
Partido---ay tuwiran at di tuwirang 
nakikipagtulungan sa mga sagad- 
saring papet at pasista sa paninib- 
asib sa mga tunay na progresibong 
pwersa. Walang batayan para sa 
pakikipagkaisang prente sa kanila. 
Walang pinagkakaabalahan ang 
mga ito kundi ang anti-Partidong 
paninira at pananabotahe. 

Habang ipinaglalaban ng mga 
progresibong ligal na partido ang 
kanilang katayuan at mga karapat- 
an, kailangang paghandaan din 
nila ang mas masahol pang mga 
pasistang pakana sa pag-iligalisa 
at pag-atake sa kanilang hanay. 
Anuman ang mangyari, kailangang 
patuloy na mas palawakin ang 
mga pamamaraan at taktika para 
makapagpapasok ng mas mara- 
ming progresibo sa iba't ibang an- 
tas ng makinarya ng papet na es- 
tado. Œ 


ANG BAYAN Mayo 25, 2005 


Labanan ang 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


pasistang 


terorismo ng estado! 


Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral 


ula huling kwarto ng 2004, 
Mi pinaigting ng pa- 

pet at pasistang rehimeng 
US-Arroyo ang pandarahas at pani- 
nibasib nito sa ligal na demokrati- 
kong kilusan at sa kinakatawan ni- 
tong mga manggagawa, magsasa- 
ka, kabataang estudyante, mga ka- 
wani, propesyunal at iba pang lu- 
malaban sa pambubusabos, pang- 
aapi, kabulukan at pagkapapet ng 
rehimen. Sa utos ni Arroyo at mga 
imperyalistang amo nito, parang 


mga asong ulol na namamaslang at 
nandudukot ang mga death squad 


ng AFP. Ang brutalidad na kasalu- 
kuyang inihahasik nito ay kabilang 
na sa pinakamalupit sa kasaysayan 
ng bansa. Walang pakundangan ni- 
tong nilalabag ang mga karapa- 
tang-tao, internasyunal na makata- 
ong batas at mga pormal na komit- 
ment ng papet na estado, gaya ng 
CARHRIHL. 

Taliwas sa nais palabasin ng 


AFP, malinaw sa padron ng mga 


pagpatay at pagdukot m 
na ang mga ito ay hin- PÙ 
di hiwa-hiwalay na ga- 
wa-gawa ng mga grupong 
vigilante. Isa itong sen- 
tralisadong kampanya na 
inorganisa at pinondohan 
sa pinakamataas na antas ng 


ajf 


pamunuan ng AFP at papet na y% 


estado. ' 
Pambansa ang saklaw, ma- 


higpit ang koordinasyon at mali- 
naw ang pokus ng mga pag-atake. 
Karamihan sa mga ito ay ipinatu- 
pad ng mga yunit sa ilalim ng Phi- 
lippine Army bagamat sangkot din 
ang iba pang yunit ng AFP. Naka- 
konsentra at pinakamasahol ang 
mga pagpaslang at pagdukot sa 
mga lugar na tinukoy na prayoridad 
ng pambansang pamunuan ng AFP. 
Dito ibinubuhos ng AFP ang mga 
tropa at lohistika nito. Sa mga lu- 


Espesyal na Isyu 
Abril 25, 2005 
www.philippinerevolution.org 


gar din na ito pinakakonsentrado 
ang mga kampanya at operasyong 
militar. Ganito ang ginawa ng AFP 
sa Mindoro at Southern Tagalog no- 
ong 2001-2004 at sa Central Luzon 
mula ikalawang hati ng 2004. Ka- 
akibat ng mga pagpatay ang pina- 
igting na pagmamanman, panana- 
kot at panggigipit. Pinag-iibayo rin 
ng AFP ang anti-Komunistang pa- 
ninira na pinamumunuan ng mga 
kilalang upisyal at yunit ng mga 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapusyaw 
ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag sa 
paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


a) Sa print dialog, i-check ang Print as image 

b) Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
k) I-click ang Properties 

d) I-click ang Advanced 

e) Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


